Ка girmama mahaifinka da mahaifiyarka, domin kwanakinka su dade a Kasar da Ubangiji 
Allahnka yake ba ka. Fitowa 20:12 


Dana, када ka raina horon Ubangiji. Kada ku gaji da horonsa. kamar uba, dan da yake jin 
dadinsa. 
Karin Magana 3:11-12 


Karin Maganar Sulemanu. Da mai hikima yakan faranta wa uba farin ciki, amma dan wawa shi 
пе Koshin mahaifiyarsa. Karin Magana 10:1 


Ka kasa kunne ga mahaifinka wanda ya haife ka, Kada Ка raina mahaifiyarka sa'ad da ta tsufa. 
Karin Magana 23:22 


"Ya'ya, ku yi biyayya da iyayenku cikin Ubangiji: gama wannan daidai пе. Ka girmama 
mahaifinka da mahaifiyarka; (Wace farilla ce ta fari da alkawari;) Domin ya zama alheri gare ka, 
kuma ka dawwama a duniya. Afisawa 6:1-3 


Ka girmama mahaifinka da dukan zuciyarka, kada ka manta da bakin cikin mahaifiyarka. Ka 
tuna cewa daga gare su aka haife ka. Kuma yaya za ka säka musu abin da suka aikata maka? 
Mai-Wa’azi 7:27-28 


Mai-Wa’azi 3:1-16 

1 Ku ji ni mahaifinku, ya ku 'ya'ya, sa'an nan ku yi, domin ku tsira. 

2 Gama Ubangiji ya ba uba girma bisa 'ya'ya, Ya kuma tabbatar da ikon uwa a kan 'ya'ya maza. 
3 Duk wanda ya girmama mahaifinsa, yakan yi kafara domin zunubansa. 

4 Kuma wanda ya girmama mahaifiyarsa kamar mai tara dukiya ne. 

5 Duk wanda ya girmama mahaifinsa zai ji dadin 'ya'yansa. Kuma idan ya yi addu'a za a ji shi. 
6 Wanda ya girmama mahaifinsa, zai yi tsawon rai. Wanda kuma ya yi biyayya ga Ubangiji zai 
zama ta'aziyya ga mahaifiyarsa. 

7 Wanda ya ji tsoron Ubangiji zai girmama mahaifinsa, Zai yi wa iyayensa hidima kamar 
iyayengijinsa. 

8 Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka a magana da kuma a aikace, Domin albarka ta same 
ka daga gare su. 

9 Domin albarkar uba takan kafa gidajen yara. Amma la'anar uwa ita ce tushen tushe. 

10 Kada ka yi daukaka ga rashin mutuncin mahaifinka. Gama rashin mutuncin mahaifinka ba 
abin daukaka ba ne a gare ka. 

11 Domin darajar mutum daga darajar mahaifinsa take. Uwar rashin kunya kuwa abin zargi ne 
ga yara. 

12 Dana, ka taimaki mahaifinka a zamaninsa, Kada ка yi bakin ciki muddin yana raye. 

13 In kuma fahimtarsa ta gaza, ka yi hakuri da shi. Kada Ка raina shi sa'ad da kake da cikakken 
Karfinka. 

14 Gama ba za a manta da ceton ubanku ba, amma a maimakon zunubai, za a Kara gina ku. 

15 A ranar wahalarka za а tuna da ita. Zunubanku kuma za su narke, Kamar Kankara а cikin 
kyakkyawan yanayi. 

16 Wanda ya rabu da mahaifinsa kamar mai sabo ne. Wanda kuma ya fusata mahaifiyarsa, 
la'ananne ne. 


